
QURANI TAKATIFU 


Swahili Quran Translation 


by 

Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsy 
(Former Chief Kadhi of 
Zanzibar & Kenya) 




JUZUU 11/12 


WAMA MIN DAABBA 


lna Aya 123 SURAT HUD Ina Makara 10 

(Imeteremka Makka) 

Kwa jina la Mwenyezi Muhgu, Mwenye. 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha fleema ndogo ndogo. 


1 . Alif Lam Ra. Hiki ni Kitabu ambacho Aya 
zake zimetengenezwa vizuri, kisha zikapambanuliwa 
(vyema) kutoka kwa (Mwenyezi Mungu) Mwenye 
hikima na Mwenye ujuzi wa kila kitu 

2. (Imefanywa hivi) ili msiabudu isipokuwa 
Mwenyezi Mungu. Hakika mimi kwenu ni muonyaji 
na mtoaji Wa khabari njema ninayetoka kwake 



3. Na ili niuombe msamaha kwa Mola wenu, 
kisha mtubie (tnrejee) Kwake. Atakustarehesheni 
kwa starehe nzuri mpaka muda maalumu 
(mtapoondoka ulimwenguni). Na atampa (Akhera) 
kila tnwenye fadhila, fadhila yake. Na kama 
mtakengeuka basi nakukhofieni adhabu ya (hiyo) 
siku kubwa. 

4. Marejed yenu ni kwa Mwenyezi Mflngu. 
Naye ni Mwenye uweza juu ya kila kitu. 

5. Sikilizeni! Wao wanaficha vilivyo vifuani 
mwao ili wamfiche Mwenyezi Mungu 
(asiwatambue). Sikilizeni! Wanapojigubika nguo zao 
naye anajua wanayoyaficha na wanayoyadhihirisha. 
Hakika Yeye ni Mjuzi wa (hata) yaliyomo vifuani. 

6. Na hakuna nyama yoyote (yaani kiumbe 
chochote) katika ardhi ila riziki yake iko juu ya 
Mwenyezi Mungu. Na anajua makao yake ya milele 
na mahali pake pa kupita tu. (Napo ni hapa 
duniani). Yote yamo katika Kitabu 
kinachodhihirisha (kila kitu. Kitabu chake Mwenyezi 
Mungu anachokijua Mwenyewe hakika yake, si 
kama vitabu tunavyovijua sisi). 


$<£><$& cLi cica 

© dil tlj, 

Sf* 

|5fS CS5 1 


♦** V 


3. Kutubia ni kurejca. Na kurejea kwa Mwenyezi Mungu ni kujiepusha na makatazo Yake na kufanya 
maamrisho Yake. Na imetajwa jaza utakayoipata duniani na Akhera kwa kufanya haya. 

6. Muradi wa neno hili “Riziki yake iko juu ya Mwenyezi Mungu” ni kuwa Mwenyezi Mungu amekipa kila 
kitu ujuzi wa kujitafutia riziki yake kama alivyosema katia Aya ya 2 na ya 3 za Suratul Aiaa kuwa: “Aliyeumba 
kila kitu na akakitengeneza. Na akakidiria (kila kimoja jambo lake; na akiongoza (kufanya jambo hilo).” Na 
akasema vile vile katika Aya ya 20 va Surat Abasa “Kisha akamfanyia njia nyepesi (ya kufanya mambo yake).” 


29O 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


7. Na yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi 
kwa siku sita. Na Arshi yake ilikuwa juu ya maji. 
(Kakuumbeni) ili kukufanyieni mtihani (aonyeshe) ni 
nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri (na 
nflni mwenye vitendo vibaya). Na kama ukisema: 
“Nyinyi mtafufuliwa baada ya kufa,” wale 
waliokufuru husema: “Hayakuwa haya 

(unayoyasema') ila ni udanganyifu waziwazi.” 




"v, -Zj!3SV?tl 

ili 1 «j» & 


N* akataja katika Aya ya 68 ya Suraiirt Nahl (Sura ya kutaja habari ya nyuki) namna alivyomfahamiaha 
Mwenyezi Mungu kufanya hayo anayoyafanya. 

Na akawaambia Wanaadamu katik» Aya ya 15 ya Suraiil Mulk: “Yeye ndiye aliyefanya ardhi iwe inaweza 
kutumika kwa kila myatakayo kwa ajili ycnu. Basi nendeni katika pande zake zote na kiileni katika riziki zake”. 
Na anasema vile vile Mwenyezi Mungu katika Aya ya 10 ya Suratil Jumua: “Na itakapokwisha Sala, tawanyikeni 
katika ardhi mtafutc fadhiia za Mwenyezi Mungu, na Mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi (ili msipate 
kufanya mabaya' ili mpate kufaulu.” Sio kuongea misikitini. 

Basi haya maneno ya Mwenyezi Mungu yanaonyesha wazi wazi kuwa watu wapige mbio wende huku na huku 
kutafuta riziki. Sio kupwetekea na kufunga mikono wakakaa kungojea kuruzukiwa vivi hivi, nao wamekaa 
kiwetewete. 

Sto huo Uislamu kabisa. Uislamu hausemi hivyo kabisa. Bali unapinga kweb kweb uzembe huo. Unaupinga 
kwa maneno na vitendo. Maneno tumeona ya Mwenyezi Mungu haya. 

. Na yakomengi kabisa ya Mtume yanayohimiza haya ya kufanya kazi. Absema “Hakupata kula mtu yoyote yule 
chakula chochote kile kibcho bora zaidi kubko abchokichuma kwa mkono wake,” sio kwa kugaiwa sadaka. Na 
amesema “Mkono wa juu (wa kutoa) ndio bora kubko mkono wa chini (wa kupokea).” Na amesema “Mfanyaji 
biashara muaminifu (siku ya Kiama) atakuwa pamoja na Mitume na Siddiqina na Shuhadai.” 

Na katika kusifu Mtume mambo mazuri ya Uislamu alisema “Kazi ya mtu kuifanya kwa mkono wake (ajipatie 
riziki yake) na kiia biashara isiyokuwa na kudanganya.” 

Na amesema: “Sehemu 9 katika sehemu 10 za riziki zinapatikana katika biashara na ukubma.” Na vile vile 
amescma. “Mwenyezi Mungu anapenda kumuona mja wake (anarejea nyumbani kwake au katika nchi yake) na 
hali ya kuwa amechoka kwa kazi abzozifanya kwa ajib ya kutafuta riziki ya halab.” 

Na amesema: “Kuna katika madhambi dhambi ambazo hazifutwi ila kwa kutaabika katika kutafuu riziki.” Na 
kuna chungu ya Hadithi za Mtume zinazosema namna hivi. 

Bab mwenyewe Mtume (s.a.w.) hakukaa bure tangu utotoni mwake mpaka kufa kwake. Abpokuwa mdogo 
akichunga mbuzi wa watu kwa ijara. Abponyanyuka kidogo abfanya vibiashara vidogo vidogo peke yake. Kisha 
akaongezea biashara yake, akatafuta wenziwe kuwa washirika wake. Miongoni mwa washirika wake hao alikuwa: 
Bwana Assaib bin Abis-Saib Ai Makhzumy. Ambaye mwishoe absibmu na akaishi muda mrefu lutika Uisiamu. 

Na baadaye Mtume akatoka na biashara zake mwenyewe nje ya Makka. Na mwisho akatoka na biashara kubwa 
za Bibi Khadija kupeleka Shamu na kwengineko. 

Na Masahaba pia, wote walikuwa wakifanya kazi. Ima kazi kubwa kubwa au ndogo ndogo au vijidogodogo kwa 
kiasi cha uweza wao. Masahaba 4 wakubwa kabisa hawa kazi zao zibkuwa hivi: Sayyidna Abubakrinis Siddiq: 
Mfanyi biashara kubwa ya nguo; Sayyidna Umar bin Khattab; Daiah; Sayyidna Uthman bin Aflan: Mfanyaji 
biashara kubwa ya vyakula; Sayyidna Ab bin Abi Tabb: Kazi nd'ogo ndogo hata za kuteka maji na kuuza majani. 

Hakuna abyejikaba bure. 

Amesema Bwana mkubwa Sayyidna Umar bin A 1 Khattab: “Asijipwetekeze mtu akaacha kutafuu riziki akawa 
anaomba tu na kusema Ee Mola wangu! Niruzuku. Na hab ya kuwa anajua kuwa mbingu hazinyeshi dhahabu 
wala fedha. Na Mwenyezi Mungu anawaruzuku watu kwa kuamibana wenyewe kwa wenyewe.” 

7. Na kusema kuwa Mbingu na Ardhi zimeumbwa kwa siku sita, anajua Mwenyewe Mwenyezi Mungu siku 
sita hizo ndio muda gani kwa hisabu yake Mwenyewe Mwenyezi Mungu. 

Na hiyo ARSHI ya Mwenyezi Mungu pia hatujui wala MAJl hayo ambayo Arshi ilikuwa juu yake. ARSHl ni 
kitu abchojinasibishia Mwenyezi Mungu akasema kuwa yuko katika Arshi yake. Basi kama tusivyoijua hakika yo 
Mwenyezi Mungu ndivyo tusivyojua Arshi yake na kibi kitu chake abchojinasibishia Mwenyewe Nafsi yake. 

Kila inavyokupitia moyoni mwako kumshabihisha Mwenyezi Mungu basi sivyo. Vitu vibvyohusiana na Roho tu 


291 


HJZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


8. Na kama tukiwakawishia (kuwaletea) 
adhabu mpaka muda uliokwishakuhisabiwa (na sisi 
kuwa tutawaadhibu katika muda huo) wanasema 
(kwa kejeli): “Ni nini kinachoizuia adhabu hiyo 
(isije)?” Sikilizeni! Siku itakapowajia haitaondolewa 
kwao, na yatawazunguka yale waliyokuwa 
wakiyafanyia mzaha. 

9. Na kama tukimuonjesha mwanadamu 
rehema inayotokana nasij kisha tukaiondoa kwake, 
mara moja anakuwa mwenye kukata temaa kabisa na 
asiyekuwa na shukurani. 

10. Na kama tukimuonjesha neema baada ya 
dhara iliyompata mara husema: “Taabu zimekwisha 
ondoka kwangu.” (Wala hashughulikii kufanya 
mema wala kumshukuru Mwenyezi Mungu). Basi 
huwa (sasa) ni mwenye kufurahi sana (na) mwenye 
kujivuna kabisa 

1 1 . Lakini wale wanaosubiri na kufanya vitendo 
vizuri, hao ndio watakaopata msamaha na ujira 
mkubwa (kwa Mwenyezi Mungu kwani hawafanyi 
haya). 

12. Basi labda utaacha baadhi ya yale 


kuja Malaika pamoja naye?” Wewe ni Muonyaji tu, 
na Mwenyezi Mungu ndiye Mlinzi wa kila kitu. 


hatuwezi kuvijua, seuze vilivyokhusiana na Mwenyezi Mungu. Anaambiwa Mtume “Wanakuuliza hakika ya roho. 
Waambie kuwa Roho ni katika mambo ya (Mwenyewe Mwenyezi Mungu) Mola wangu. (Hayajui ila yeye 
Mwenyewe. Hayo muhali kujulikana). Hamkupewa nyinyi katika ujuzi ila sehemu ndogo tu.” 

Amesema Mwenyezi Mungu “Mwenye vitendo vizuri” hakusema Mwenye vitendo vingi, kuonyesha kuwa 
Wingi usiokuwa mzuri hauna maana. Kichache kizuri bora kuliko kingi kibaya. 

Na sasa hizo amali za Uzushi ndio Zilizojaa na ndizo Zinazovaliwa Mbega na Kufungiwa Njuga. Kama mambo 
ya (a) Kuomba makaburini na (b) Kuyajenga na (c) Kuyawashia laa na (d) Kuyafanyia misikiti na (e) Kuyafanya 
ndio misikiti na (0 Maarubaini (g) na Matahalili (h) na Matanga ya stku za maziko na (i) ya ukumbusho wake kila 
mwaka na kama haya “Amewazainishia (amewapambia) Sheiani amali zao (mbovu wakaziona nzuri) akawazuilia 
(kufuata) njia (aliyokuja nayo Mtume).” Kwa hivyo hawaongoki. “Na wakiambiwa Fuateni aliyoyateremsha 
Mwenyezi Mungu.” “Husema (La!) Bali tutafuata luliowakuia nayo wazee weiu.” “Basi watawafuata tu hao 
wazee wao hata wakiwa katika upotofu ulio dhahin.” 

“Basi hao ndio waliokhitari upotofu kuliko uwongofu na wakakhitari adhabu (ya Mwcnyezi Mungu) kuliko 
maghufira yake.” Na “Basi labda wanaweza kuvumilia adhabu ya Moto wa Mwenyezi Mungu.” “Ilimu ya 
kufuatwa ni ilimu inayosema Mwenyezi Mungu amesema hivi, Mtume amcsema hivi.” 

Katika hii Aya waliyoifanya ya 8 wanapindua vile vile tamko la Arsh kama walivyofanya tukawajibu katika Aya 
ya 3 ya Surat Yunus. 

12. Mwenyezi Mungu anazidi kumtia nguvu Mturee asife moyo kwa aiili ya stihzai na kejeh na shere 
zinazomkuta katika kufundisha dini. Baadtu ya stihzai zao ni kama' hivyo kumwambia:- Kama kwcli wewe ni 
Mtume, mbona umasikini? Kwa nini Mungu wako hakuteremshii khazina; Au kwa nini Mungu asimpe Malaika 
kufuatana naye ili kuwapa habari watu kuwa yeye ni Mjumbe wa Mwenyezi Mungu? 

13. Makafiri wakimwambia Mtume kuwa hiyo Qurani ameitunga Yeye mwenyewe Mtume, sio Mwenyezi 


yaliyofunuliwa kwako (uliyoletewa Wahyi), na kifua 
chako kitaona dhiki kwa hayo, kwa sababu 
wanasema: “Mbona hakuteremshiwa khazina au 


ySiS Jfil 

t* Uik&Si&li&Z 


2 $ so. 

£$ J-ii Ci Jifl \P && 

JS Q£\ iSjl \$yj <fj 


tofcr*-’ 1 * 


292 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


13. Ndiyo kweli wanasema kuwa: “Amekitunga 
mwenyewe (Muhammad kitabu hiki)?” Sema: “Basi 
leteni sura kumi za uwongo zilizotungwa mfano wa 
hii, na weteni muwawezao (kuweta) badala ya 
Mwenyezi Mungu (waje wakusaidieni kutunga 
hivyo) ikiwa mnasema kweli. 

14. Na kama hawakukuitikieni, basi jueni ya 
kwamba kimeteremshwa kwa ilimu ya Mwenyezi 
Mungu, na ya kwamba hakuna Mola ila Yeye tu. 
Basi je! Mtakuwa wanyenyekevu (sasa)? 

15. Wanaotaka maisha ya dunia na mapambo 
yake, lutawapa humu duniani (ujira wa) vitendo vyao 
kamilij humu wao hawatapunjwa (lakini Akhera 
hawatapata kitu). 

16. Hao ndio ambao hawatakuwa na kitu katika 
Akhera ila Moto, na yataruka tupu waliyoyafanya 
katika (dunia) hii, na yatakuwa bure waliyokuwa 
wakiyatenda. 

1 7. Basi je, mtu aliye na dalili wazi itokayo kwa 
Mola wake, (Naye ni Nabii Muhammad) na 
anaifuata (dalili hiyo) shahidi atokaye kwake 
Mwenyezi Mungu, (Nayo ni Qurani)j na kabla yake 
kilikuwa Kitabu cha Musa kilichokuwa kiongozi na 
rehema (Nayo ni Taurati ambayo ilitaja habari ya 
Nabii Muhammad) (anaweza kuwa muongo? 
Hawezi kuwa muongo. Basi) hao (walioongoka) 
wanamuamini yeye; na atakayemkataa katika 
makundi (ya maadui), basi Moto ndio mahali pa 
miadi yao. Basi usiwe na shaka juu ya hayo. Hii ni 
haki itokayo kwa Mola wako; lakini watu wengi 
nawaamini. 


5 u ft$lZ 


\’J> <0= ti o#; ; tgjgsj t; iyj 


Sjfi 

* Aibj (j (j) <$2 ^4 

y l&fi & 

© V h$J y-5 


Mungu ameiteremsha. Basi ndio wanaambiwa hapa kuwa Mkiwa mnasema kuwa maneno hayo yanaweza 
kutungwa na binadamu — nayo ameyatunga Yeye Nabii Muhammad — basi na nyinyi tungeni walau sura kumi 
tu. 

15. Uitake dunia na Akhera, na Akhera ndtyo zaidi. Sio kutaka dunia tupu. Hapo utaangamia. 

1 7. Katika hii Aya waliyoifanya kuwa ya 18 wametia ukafiri wao tena wa kumdaia mtu wao Utume na Unabii 
Isa. Na ukafiri huu tumejibu katika Marejezo ya Aya ya 7 ya Al Faatiha na Aya ya 4 na 115 za Suratul 
Baqarah. Waongo kweh kweli waliposema: “Wakati mafundisho ya Kiislamu yamefanyiwa shaka hasa ni baada ya 
mwaka elfu moja mta tatu na hamsini.” Wanajua kwa yakini kuwa Uislamu ulipata msukosuko wa kweli zama za 
Al Ustadh Ai Imam Muhammad Abdoo, wakati wa nguvu za dola ya Kifaransa, wakati Waziri wa Mambo ya Nje 
wa dola ya Kifaransa — M. Hanouto — alipoziaiika dola zote za Kizungu zinazowatawalia Waislamu; akazitaka 
ziwe mkono mmoja ziuuondoshe Uislamu; ati kwa kuwa ndio unaozulia Ustaarabu usende mbele! Wakakhutubu 
Maprofesa wao wakubwa wakubwa — na wa dola hizo nyingine — kuthubutisha uwongo wao huo. Na mkubwa wa 


293 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


18. Na ni nani dhalimu mkubwa kuhko yule 
amzuliaye Mwenyezi Mungu uwongo? Hao 
watahudhurishwa mbele ya Mola wao, na mashahidi 
(Malaika wao) watasema: “Hao ndio waliomzuiia 
Mola wao uwongo.” Sikilizeni! Laana ya Mwenyezi 
Mungu iko juu ya madhalimu 

19. Ambao wanazuilia (watu) na njia ya 
Mwenyezi Mungu na wanataka ipotoke; na 
wanaikataa Akhera. 

20. Hao hawawezi kuponyoka katika nchi 
(akawakosa Mwenyezi Mungu asiwapate); wala 
hawana walinzi baada ya Mwenyezi Mungu. 
Watazidishiwa adhabu. Hawawezi kusikia wala 
hawawezi kuona (kwa uchungu uliowashika wa 
kuichukia haki, kwa hivyo hawataki kuisikia wala 
kuiona). 

21. Hao ndio waliyozitia khasarani nafsi zao, na 
yatawapotea waliyokuwa wakiyazua. 

22. Bila shaka hao ndio wenye khasara ya kweli 
kweli huko Akhera. 

23. Hakika wale walioamini na kufanya vitendo 
vizuri na kunyenyekea kwa Mola wao; hao ndio 
watu wa Peponi; humo watakaa milele. 

24. Hali ya makundi mawili (haya ya Waislamu 

na Makafiri) ni kama (mtu) mwenye upofu na uziwi. 
(Ndiye kafiri huyo), na mtu mwenye kuona na 
kusikia. (Ndiye Islamu huyo). Je, wawili hawa 
wanaweza kuwa sawa (katika hali zao)? Basi je, 
hamufikiri? . . 

25. Na sisi tulimpeleka (tulimtuma) Nuhu kwa 
watu wake, (akawaambia): “Mimi kwenu ni 
Muonyaji anayebainisha (kila kitu) 

26. Ya kwamba msimuabudu yoyote isipokuwa 
Mwenyezi Mungu tu; hakika mimi ninakukhofieni 
adhabu ya siku (kubwa hiyo) inayoumiza.” 



m « m > >. hJ m 



©<SP.9i fi &9\ 

^ I I . A /1 9 « »»»//. vl* 





/ y ) * .< 


Maprofesa hao alikuwa M. Renan. Zikatolewa hutuba hizo katika Parliament kubwa ya France. Akenda Sh. 
Muhammad Abdo akakhutubu naye; akazinyamazisha hoja zao zoie hizo, na akazitungia kitabu kizima alichokiita 
AJ Islam wan Nasramyya. Dola zote hizo zikayaona kweli maneno ya Sh. Muhammad Abdo na wenziwe, si ya 
Renan na wenziwe. Wao wanasema mashaka yaiitokea baada ya 1350. Mashaka gani yaliyotokea katika mtaka 
hiyo, na mtu wao alikuweko wapi wakati huo? Hapana shaka kuwa wakati huo mtu wao alikuwa 
amekwishakuitema dunia zamani, anairamba Akhera. Basi. uwongo maneno yao yote hayo. Kujigamba tu huko 
kwa uwongo kabisa. 

20. Hao wanaomuwasi Mwenyezi Mungu hawakumshinda. Amewapa Mwcnyewe uweza wa kufanya mema na 
kufanya mabaya, awalipe kwa mema yao na kwa mabaya yao; hapana kudhulumiwa. 

25-48. Habari za Nabii Nuhu na watu wake Ndiye Mtume wa mwanzo kukumbana na misukosuko 
mikubwa kabisa. Alikuwa Iraki. 


294 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


27. Na hapo wakasema wakubwa wa wale, 
waliokufuru katika kaumu yake: “Hatukuoni ila ni 
mtu tu sawa nasi; wala hatukuoni ila wamekufuata 
wale wanaoonekana dhahiri kuwa ni dhaifu 
(wanyonge) wetuj (wamekufuata) kwa ftkira ya 
mwanzo tu (bUa kukupeleleza vizuri); wala 
hatukuoneni kuwa mnayo ziada juu yetu; bali 
tunakuoneni kuwa ni waongo tu.” 

28. (Hapo) Akasema: “Enyi watu wangu! 
Mnaonaje kama ninayo dalili wazi Uiyotoka kwa 
Mola wangu, na amenipa rehema kutoka kwake (ya 
Utume), nayo ikakufichikieni; je, tutakulazimisheni 
kuikubali ijapokuwa mnaichukia?” 

29. “Na enyi watu wangu! Mimi sikuombeni 
mali juu ya (jambo) hili; sina ujira wangu ila kwa 
Mwenyezi Mungu; na mimi sitawafukuza walioamini 
(kama mlivyotaka kwangu niwafukuze hao madhaifu 
ndipo msilimu nyinyi watukufu. Sitafanya hivyo); 
maana wao watakutana na Mola wao (awalipe kwa 
mema yao na mabaya). Lakini mimi nakuoneni 
nyinyi ni watu mnaofanya ujinga. (Mnakataa 
kuifuata haki kwa kuwa imefuatwa na madhaifu)! 

30. “Na enyi watu wangu! Ni nani 
atakayenisaidia mbele ya Mwenyezi Mungu ikiwa 
nitawafukuza? Je, hamufikiri? 

31. “Wala sikuambieni kuwa nina khazina za 
Mwenyezi Mungu; wala kuwa mimi najua mambo 
ya ghaibu; wala sisemi, ‘Mimi ni Malaika;’ wala 
sisemi kwa waie ambao yanawadharau macho yenu 
kuwg Mwenyczi Mungu hatawapa kheri. Mwenyezi 
Mungu anajua yaliyomo katika nafsi zao. (Nikisema 
hivi) hapo bila shaka nitakuwa miongoni mwa 
madhalimu.” 

32. Wakasema: “Ewe Nuhu! Umejadiliana 
nasi na umekithirisha (umezidisha) majadiliano nasi, 
basi tuletee unayotuahidi; (kuwa tutaadhibiwa); 
ukiwa miongoni mwa wanaosema kweli.” 




St& Ui 'SJi\ % C3\ 




27. Hii ndiyo ada yao maiajiri — kila asiyekuwa tajiri, si mtu kwao wala si kitu — ni mdhalilifu hawezi 
kupata lolote hata kwa Mungu. Mungu hatazami mali; anatazama nia na amali. Na wanawajua fcuwa si waongo. 
Basi tu, wanawatukana. 

31. Mitume, katika Qurani yote nzima na katika maneno yao, wanajikatalia kujua ghaibu (mambo 
yaliyofichikana) ila waletewe Wahyi wa Mwenyezi Mungu wa kujulishwa jambo hilo. Na kuna watu tele 
wanaowathubuttshia vipenzi vyao sifa hii, na wenyewe wakajikubalia pia, bali na wakajisingizia hayo na 
wakajigambia. Na Mwenyezt Mungu anayakanusha haya kabisa katika Qurani yotenzima. Basi uwongo, hawayajui 
yaiiyo katika siri ya Mungu; wanadanganya kama wanavyodanganya wachawi. Na mengi katika hayo 
wanayonasibishiwa ni uwongo tu. Hayakutokea chochote. Hakuna awezaye kuleta alitakaio. Tazama hii Aya 33. 


295 


JUZUU 12 


HUD (11) 


WAMAA MIN DAABBA 


33. Akasema: “Mwenyezi Mungu atayaleta 
kwenu akipenda, na nyinyi hamtaweza kumshinda.” 

34. “Wala haitakufaeni nasaha yangu nikitaka 
kukunasihini, kama Mwenyezi Mungu anataka 
kukuacheni kupotea. Yeye ndiye Mola wenu; na 
kwake mtarejeshwa.” 

35. Ndiyo kweli wanasema (makafiri wa Makka 
kuwa Mtume) “Ameitunga (mwenyewe) hii 
(Qurani)?” Sema: “Kama nimeitunga basi jukumu 
iangu ni juu yangu (mwenyewe, halikukhusuni kitu); 
na mimi ni mbali na jukumu lenu (kwa 
mnayoyafanya nyinyi, hayanikhusu kitu vile vile).” 

36. Na akafunuliwa Nuhu (akaletewa Wahyi) 
kuwa “Hataamini (sasa) yoyote katika watu wako 
isipokuwa wale wale waliokwishaamini; kwa hivyo 
usisikitike kwa yale waliyokuwa wakiyatenda.” 

37. “Na unda jahazi mbele ya. macho yetu 
(yaani katika hifdhi yetu, hawataweza kukudhuru) na 
(iwe sawa na) amri yetu (Wahyi tuliokuletea). Wala 
usinisemeze (kuwasamehe) wale waliodhulumu (nafsi 
zao kwani sitawasamehe), kwa yakini wao 
watazamishwa.” 

38. Na akawa anaunda jahazi; na kila 
wakimpitia maraisi makafiri wa umma wake 
walikuwa wakimcheka, na yeye husema: “Kama 
nyinyi mnatucheka, nasi tutakuchekeni kama 
mnavyotucheka.” 

39. “Karibuni hivi mtajua ni nani itakayemjia 
adhabu ya kumhizi (kumfedhehesha) na 
itakayemteremkia adhabu itakayokaa (naye 
maisha).” 

40. Hata ilipokuja amri yetu, na ardhi ikaanza 
kufoka maji tuiimwambia: “Pakia humo (jahazini) 
jozi moja katika kila (nyama, jike na dume,) na 
(wapakie) watu wako wa nyumbani kwako isipokuwa 
wale ambao imewapitia hukumu (ya Mwenyezi 
Mungu). Na (wachukue wote) walioamini.” Na 
hawakuamini pamoja naye ila wachache tu. 


p&v, & (ii 'i 1 eSjjg 

eil oSjf (5) l? HS 


z'y 


ma m && 


U\oS £% &S*u$£Sdi 0 


33. Katika hti Aya wakyoifanya ya 34 wanatia uwongo wao — walioutia katika Aya waliyoifanya ni ya 47 ya 
Surat Yunus — wa kusema kuwa Mwenyezi Mungu wakati mwengine haitimu ahadi yake anayoitoa. Ta'Zama 
jawabu katika marejezo ya hiyo Aya 47 ya Surat Yunus. 

34. Tumetaja mara nyingi Kwa Aya za Qurani kuwa Mwenyezi Mungu anawaongoa wanaokubali kufuata 
haki, na anawaachia kupotea wasiotaka wenyewe kuongoka. 


296 




JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


41. Na akasema (Nuhu): “Pandeni humo, kwa 
jina la Mwenyezi Mungu kuwe kwenda kwake na 
kusimama kwake. Hakika Mola wangu ni Mwingi 
Wa kusamehe (na) Mwingi wa kurehemu.” 

42. lkawa hiyo (jahazi) inakwenda nao katika 
mawimbi kama milim'a. Na Nuhu akamwita 
mwanawe aliyekuwa mbali (amekataa kuingia 
jahazini): “Ewe mwanagu! Panda pamoja nasi wala 
usiwe pamoja na makafiri.” 

43. Akasema (huyo mtoto): “Nitaukimbilia 
mlima utakaonilinda na maji.” Akasema (Nuhu): 
“Hakuna ieo wa kulindwa na amri ya Mwenyezi 
Mungu isipokuwa yule atakayemrehemu (Mwenyezi 
Mungu).” Mara mawimbi yakaingia baina yao na 
akawa miongoni mwa waliogharikishwa. 

44. Na (baada ya kuangamizwa wote na vyote 
alivyotaka Mwenyezi Mungu viangamie) ikasemwa: 
“Ewe ardhi! Meza maji yako. Na Ewe mbingu! 
Jizuie (na kuteremsha mvua).” Basi Maji 
yakadidimia chini na amri ikapitishwa (ya 
kuangamizwa makafiri), na (jahazi) likasimama juu 
ya (jabali linaloitwa) Judi. Na ikasemwa 
“Wameangamiliziwa mbali watu madhalimu.” 

45. Na Nuhu alimuomba Mola wake 
(alipomuona mwanawe anaangamia) akasema: “Ewe 
Mola wangu! Mwanangu ni katika watu wa 
nyumbani kwangu (mbona anaangamia)? Na hakika 
ahadi yako ni haki; nawe ni Mwenye haki kuliko 
mahakimu (wote).” 

46. Akasema (Mwenyezi Mungu): “Ewe 

Nuhu! Huyu si miongoni mwa watu wako. Yeye ni 
(mwenye) mwendo usiokuwa mzuri. Basi usiniombe 
ambayo huyajui. Mimi nakunasihi usiwe miongoni 
mwa wajinga.” 


% ggs 

C)S * cjS jS 




cifj (3^J I 


0 , 3Wr' V* Ujft & 


41 . Tamko hili linasomwa kwa E — MAJREHA si MAJRIYHA. Na katika Qiraa cha Imamu Hafsi (ambacho 
ndicho Qiraa tunachosoma) linasomwa kwa E tamko hili tu. Basi natusome Majreha si Majriyha. Ukisoma 
Majriyha utapata dhambi. Na hao walimu walowasomesha wanafunzi wao Majriyha walikosea; walimu wajuzi 
wakiwasomesha wanafunzi wao Majreha. 

46. Basi watu wasideke bure wakasema wao wanatokana na hao na hao; hayawafai kitu hayo. Kimfaacho mtu 
amali zake — sio nasaba yake. Mumemuona mtoto wa Nabii Nuhu alivyoangamizwa p'amoja na wabaya wenziwe. 
Hakukumsaidia lolote kule kuzaliwa kwake na Nabii Nuhu. Na Mwenyezi Mungu ametubamishia dhahiri shahiri 
katika Qurani kuwa mabwana wazuri hao katika vizazi vyao walipatikana wabaya (ambao watakuwa Motoni pamoja 
na wabaya wenzao) na walipatikana wazuri (ambao watakuwa Peponi pamoja na wazuri wenzao kama hao wazee 
wao). Alisema Mwenyezi Mungu haya katia Aya ya 124 ya Suratul Baqarah. Na akasema katika Aya ya 1 13 ya 
Suratus Saffat na kwengineko. Na Mtume amesema:- ‘Yo yote yule ambayc amaii zake zitamweka nyuma basi 
nasaba yake haitampeleka mbele’ wala haina utukufu naye wowote nasaba hiyo katika dini. Katika dini Mwenyezi 


297 


22 



JUZUU 12 


HUD (11) 


WAMAA MIN DAABBA 


47. (Nuhu) akasema: “Ee Mola wangu! Mimi 
najikinga kwako nisije kukuomba (tena) nisiyoyajuaj 
na kama hutanisamehe na kunirehemu, nitakuwa 
iniongoni mwa watakaopata khasara.” 

48. Ikasemwa: “Ewe Nuhu! Shuka (katika nchi 
kavu sasa) kwa salama itokayo kwetu na baraka 
nyingi juu yako na juu ya watu walio pamoja nawe. 
Na zitakuwako umma (baada yako) 
tutakazozistarehesha, kisha zitawashika kutoka 
kwetu adhabu zinazoumiza.” 

49. Hizi ni kadka khabari za siri 
tunazokufunulia. Hukuwa ukizijua wewe, wala watu 
wako, kabla ya hii (Qurani kuteremshwa). Basi 
subirij hakika mwisho (mwema) utawathubutikia 
wanaomcha Mungu. 

50. Na kwa Kina Adi tuliwapelekea ndugu yao, 
Hud. Akasema: “Enyi watu wangu! Mwabuduni 
Mwenyezi Mungu; nyinyi hamna Mungu isipokuwa 
Yeye. Hamkuwa nyinyi ila ni watungao uwongo tu 
(katika kusema masanamu kuwa washirika wa 
Mwenyezi Mungu).” 

51. “Enyi watu wangu! Sikuombeni ujira juu 
ya haya. Haukuwa ujira wangu ila kwa Yule 
aliyeniumba. Basi hamyatii akilini (haya 
ninayokwambieni)? ” 

52. “Na enyi watu wangu! Ombeni msamaha 
kwa Mola wenu (kwa mabaya yenu yaliyopita), kisha 
mtubie kwake (kwa kufanya mema sasa na kuacha 
mabaya), atakuleteeni mawingu yateremshayo mvua 
tele, na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu 
(mlizonazo). Wala msikengeuke kuwa waovu.” 

53. Wakasema: “Ewe Hudi! Hujatuletea dalili 
zilizo wazi (za kuonyesha ukweli wa maneno yako 


oi&f&Ji’l&ft M *J4 ii 




©,c^,t olu# U 

I 

© (zityiSj 1 * t) 

j&t j 


Mungu anasema ‘Walio bora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni wale wacha Mungu wenu.’ Na Ucha Mungu 
hauna Certificate, ikawa mtu akishapata shahada hiyo atajihisabu kuwa yeye ashakuwa katika kumbo hilo. Shahada 
hiyo iko kwa Mungu tu ndiye anayeitoa siku ya Kiama, haiko midomoni mwake mwenyewe huyo mtu wala katika 
mavazi yake wala katika midomo ya vipenzi vyake na wafuasi wake. Anasema Mwenyezi Mungu katika Aya ya 33 
ya Suratun Najm; “Basi msizitakase (msizisifu) nafsi zenu; Yeye anamjua sana aliyetakasika (na asiyetakasika).” 

Hata katika sahifa ya 4 ya juzuu ya kwanza ya Hashiya ya Ashsharqawy juu ya Sherehe ya Sheikh Zakariyyol . 
Ansary juu ya kitabu chake alichokiita Tahriru Tanqyhil Lubab imeandikwa kuwa Ubora wa mtu katika Uislamu 
umo katika kusoma ilimu akafuata, haumo katika nasaba yake. Amesema; “Wenye ilimu ni bora kuliko Masharifu 
wasio kuwa na ilimu.” 

50-60. Habari za Nabii Hudi na wafu wake. Walikuwa kusini ya Bara Arabu. Naye ndiye Mtume wa pili 
baada ya Nabii Nuhu. 

51. Haya ni kama yale tuliyoyasema katika Aya ya 26 ya Sura hii hii. 

53. Wanasema uwongo kusudi. Walipewa chungu za hoja na dalili. 


298 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


unayotwambia); wala sisi hatuwezi kuiacha miungu 
yetu kwa usemi wako; wala sisi hatutakuwa wenye 
kukuamini wewe.” 

54. “Hatusemi ila kuwa baadhi ya miungu yetu 
imekwishakukutia baani (kwa vile unavyoitukana)V 
Akasema: “Mimi namshuhudisha Mwenyezi 

Mungu, nanyi shuhudieni, ya kwamba mimi niko 
mbali na hao mnaowashirikisha (na Mungu) ” 


$ 'JAiSlJ 




55. “Mkamuacha yeye. (Siwaogopi siwabali). 
Basi nyote nifanyieni hila (za kunidhuru, na kuniua 
wala) kisha msinipe muhula wo wote.” 

56. “Mimi nimemtegemea Mwenyezi Mungu, 
Mola wangu na Moia wenu. Hakuna kiumbe yo yote 
isipokuwa (Mwenyezi Mungu) anamsarifu atakavyo. 
Bila shaka Mola wangu yuko juu ya njia 
iliyonyoka.” 

57. “Na kama mtarudi nyuma (hainidhurishi 
kitu); nimekwisha kukufikishieni niliyotumwa nayo 
kwenu; na Mola wangu atawafanya makhalifa 
(wakazi wa mahali hapa) watu wengine wasiokuwa 
nyinyi; wala nyinyi hamtaweza kumdhuru hata 
kidogo. Hakika Mola wangu ni Mwenye kuhifadhi 
kila kitu.” 

58. Ilipofika amri yetu ya (kuangamizwa) 
tulimuokoa Hudi na wale walioamini pamoja naye — 
kwa rehema itokayo kwetu. Na tukawaokoa katika 
adhabu ngumu. 

59. Na hao ndio Adi. Walikanusha Aya za 
Mola wao, na wakawaasi Mitume Yake, na 
wakafuata amri ya kila jabari mkaidi. 

60. Na wakafuatishiwa laana katika dunia hii na 
siku ya Kiama. Sikilizeni. Hakika Adi walimkufuru 
Mola wao. Wakaangamizwa hao Adi kaumu ya 
Hudi. 

61. Na kwa Thamudu tukampeleka ndugu yao, 
Saleh. Akasema: “Enyi watu wangu! Muabuduni 
Mwenyezi Mungu; nyinyi hamna Mungu ila Yeye. 





tsr/ 

‘■tUj !s 

M'tet st. KS'iSts Si%f 


. t 




5 4 ' 3 6 . Nabi Hudi anawabainishia kuwa hao wanaowaabudu hawana lao jambo — hawawezi kudhuru waia 
kunufaisha, Na anawatia mori (challenge) wamdhuru kama wataweza. Na wewe uwstchalenji wanaokutishia kwa 
mizimu yao na mapango yao na makaburi yao na . . . Usiogope. 

61-68. Habari za Nabii Saleh na watu wake. Walikuwa kaskazini ya Bara Arabu. Watatu baada ya Nabii 
Nuhu. 

Nguvu zao na za Mola Bora zipi. 

Mambo yote ni ya Mungu Atakalo ndiio huwa 

Ndiye pweke Mwcnye quwa 

Mwenye amri Na shani 


299 


ji>yosj opc*» 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


Yeye ndiye aliyekuumbeni katika ardhi, na 
akakukalisheni humo. Basi muombeni msamaha 
(kwa makosa yenu yaliyopita), kisha mrejee Kwake. 
Hakika Mola wangu ni karibu (na waja Wake); 
anapokea (maombi yao). 




62. Wakasema: “Ewe Saleh! Bila shaka 

ulikuwa unayetarajiwa (kheri) kwetu kabla ya haya. 
(Sasa umeharibika). Oh! Unatukataza kuabudu 
waliowaabudu baba zetu? Na hakika sisi tumo katika 
shaka inayotusugua (katika nyoyo zetu) kwa haya 
unayotuitia.” 

63. Akasema: “Enyi watu wangu! Mnaonaje, 
kama ninazo dalili zilizo wazi zitokazo kwa Mola 
wangu (za kunionyesha ukweli wa haya), naye 
amenipa rehema kutoka kwake, basi ni nani 
atakayeninusuru kwa Mwenyezi Mungu kama 
nikimuasi? Basi hamtanizidishia (kwa hayo 
mnayonitakia) ila khasara. 

64. Na enyi watu wangu! Huyu ngamia wa 
Mwenyezi Mungu ni Ishara kwenu (mliyoitaka 
kwangu ili kuonyesha ukweli wa Utume wangu). 
Basi muacheni ale katika ardhi ya Mwenyezi 
Mungu; wala msimguse kwa ubaya isije 
ikakuangamizeni adhabu iliyo karibu (na 
kukufikieni).” 

65. Wakamchinja. Basi (Saleh) akasema: 
“Stareheni katika mji wenu huu (muda wa) siku tatu 
(tu, kisha mtaadhibiwa); hiyo ni ahadi isiyokuwa ya 
uwongo.” 

66. Basi ilipofika amri yetu, tukamuokoa Saleh 
na wale walioamini pamoja naye kwa rehema Yetu; 
na (pia tukawaokoa) katika hizaya ya siku hiyo. 
Hakika Mola wako ndiye Mwenye nguvu (ng) 
Mwenye kushinda. 

67. Na wale waliodhulumu (nafsi zao) 
uliwaangamiza ukelele (uliopigwa na Malaika); 


(Sall d&U 34^1 


t SSSS %i f>\ ftSC ffrjKS 


usjisS 

® oVcftijii ii, >^(Sf 

* &S tl| iii 
± \JS& 'iiS', 


62. Hawana shaka yoyotc. Wanajidai tu. Kila shaka wameondoshewa kwa hoja dhahiri. 

64. Katika miujiza yao waliyoitaka kwa Nabii Saleh ni kuwa aliambie jabali Iipasuke atoke ngamia mwenye 
mimba pevu, ashikwe na uchungu papo' hapo na azae papo hapo mbele yao. Wakafanyiwa haya wahyoyataka. 
Lakini wakaambiwa tangu siku hiyo wawe wanatumia maji — ya mito na visima na mengineyo — kwa zamu: siku 
moja wateke wao; siku ya pili ayanywe ngamia, wasiyapate wao hata chembe. Wakenda na haya muda mfupi, 
kisha wakaona taabu, wakamwua yule ngamia; wakapewa muda wa siku tatu kutubia. Zilipopita siku tatu bila ya 
kutubia, adhabu iliwajia, wakaangamia. 

65. Katika Aya hii wanapinga tena ule muujiza wa yule ngamia, na tumekwisha kuwajibu katika maelezo ya 
Aya ya 73 ya Suratula Aaraf. 

66. Hii inasomwa Yawmiiihin si Yawmaidhin. 


300 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


wakapambazukiwa wametulia tu (wamekufa) katika 
majumba yao. 

68. Kama kwamba hawakuwamo humo. 
Sikilizeni. Hakika Thamudu walimkufuru Mola 
wao; basi Thamudu wamepotelea mbali. 

69. Na wajumbe wetu (Malaika kwa sura za 
kibinadamu) walimwendea Ibrahimu kwa bishara 
(khabari njema kuwa atazaa na kujukuu na mengine 
na) wakasema: “Salam (alaykum — amani juu 
yenu)” Akasema (Ibrahimu) “Juu yenu pia iwe 
amani.” Na hakukaa (Ibrahimu) ila mara alileta 
ndama (aliyechomwa vizuri juu ya mawe ya moto). 

70. Basi alipoona (Ibrahimu) mikono ya (watu) 
wale haikifikilii (chakula kile) aliwatilia shaka na 
akawaogopa (akadhani kuwa ni maadui). Wakasema: 
“Usiogope, hakika sisi tunapelekwa kwa watu wa 
Luti (tukawaahgamize na tukupe khabari wewe na 
mkeo, Sara, kuwa mtazaa na kujukuu na bado 
muhai).” 

71. Na mkewe (Ibrahimu — Bibi Sara) alikuwa 
kasimama wima (anawatumika); akacheka (aliposikia 
hivyo). Basi tukampa habari njema ya (kuwa watazaa 
mtoto wamwite) Is-haqa na baada ya Is-haq 
(watapata mjukuu wamwite) Yaakubu. 

72. (Mkewe Ibrahimu) akasema: “Ee Mimi 
we! Nitazaa na hali mimi ni mkongwe, na huyu 
mume wangu ni mzee sana? Hakikahili ni jambo la 
ajabu.” 

73. Wakasema (wale Malaika): “Je, 

Unastaajabia amri ya Mwenyezi Mungu? Rehema ya 
Mwenyezi Mungu na Baraka zake ziko juu yenu, 
enyi watu wa nyumba hii! Hakika Yeye (Mwenyezi 
Mungu) ndiye anayestahiki kusiftwa na kutukuzwa.” 

74* Basi khofu ilipomwondokea Ibrahimu na 
ikawa imemjia ile khabari njema, alianza kubishana 
nasi (kushindana na Malaika wetu) juu ya watu wa 
Luti (kuwaombea wasiangamizwe). 

75. Kwa yakini Ibrahimu alikuwa mpole, 
mwenye kumtukuza Mwenyezi Mungu na mwepesi 
wa kurejea (Kwake). 


*.S3« * 

13 JU 423t ^sSjbSiJ &&Z aS; 


U UJJ <j WA&ifr 


S* I 


1 &LSJ& 4 ti 


ts» 


69-76. Habari za Nabii Ibrahimu Mtume wane mashuhuri baada ya Nabii Nuhu; aJikuwa Iraqi, Sh am u. 
Falastini, Misri, Hijazi na kwengine. Alikuwa Mtume mkubwa kabisa. Baada ya Nabii Muhammad (s.a.w.) yeye 
ndiye wa pili. 


301 



JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


76. (Tukamwambia) “Ewe Ibrahimu! Wacha 
haya. Kwa hakika amri ya Mola wako 
imekwishakuja (ya kuangamizwa hao watu wa Luti); 
na hakika hao itawafika adhabu isiyorudishwa.” 



77. Na wajumbe wetu waliopomjia (Nabii) Luti 
alihuzunika kwa ajili yao (hao wageni kwa kuona 
kuwa watataabishwa wageni hawa. Hakujua kuwa ni 
Malaika) na akaona taabu kwa ajili yao, na akasema: 
“Hii ni siku ngumu (kabisa).’* 

78. Wakafika kaumu yake wakamjia mbio 
(nyumbani kwake ili wawafanye machafu wale 
wageni). Na kabla ya haya walikuwa (daima) 
wakifanya maovu, akasema (Luti) “Enyi kaumu 
yangu! Hao binti zangu (binti za ‘umma wangu 
walioolewa katika nyumba zenu) ndio wametakasika 
kwenu (kuwaingilia si wanaume wenzenu). Basi 
mcheni Mwenyezi Mungu wala msinifedheheshe 
mbele ya wageni wangu. Jc, miongoni mw$nu 
hakuna mtu muongofu (hata mmoja)? ,, 

79. Wakasema: “Bila shaka umekwishajua haki 
tulizonazo juu ya binti zako, (lakini hatuzitaki), na 
unayajua tunayoyataka.” 


! tit+S 


©fijtytsr ciiV 


80. Akasema: “Laiti ningalikuwa na nguvu 
kwenu (mimi mwenyewe) au nategemea katika 
nguzo yenye nguvu (watu wenye nguvu ili wanisaidie 
juu yenu).” 

81. (Wale wajumbe) wakasema: “Ewe Luti! 
Sisi ni wajumbe wa Mola wako (Malaika). 
Hawatakufikia (kwa baya lolote). Na ondoka pamoja 
na watu wako katika sehemu ya pingapinga la usiku'. 
Wala yoyote miongoni mwenu asitazame nyuma 




'A» i ^=vj Sl iA 61 ® 


7 1 . Mwanamke kudhihiri mbeie ya wanaume kwa sitara — haonekana iU uso ti* na vitanga vya mikono — 
haikatazwi. 

77-83. Huyu ni Mtume wa tano baada ya Nabii Nuhu. Ni mtoto wa nHugu yake Nabii Ibrahimu na mfuasi 
wake kila mahala alipokwenda. Na mwisho wake akapewa naye Utume . . . 

Akawendea hao walu waliokuwa wakifanya maasi ya wanautne wenytjwe kwa wenyewe waliokuwa wakikaa hii 
sehemu iliyo Falastini sasa na iliyo Ardun (Jordan) na kwenye hili ziwa la Dead Sca. Akapata tabu kubwa kabisa 
kwao kwa ajili ya maasi yao hayo na mengineyo mengi yaliyo mabaya vile vile. 

Katika maasi yaliyokhusiana na tupu (a) Mwanamume na mwanamke (b) wanawake wenyewe kwa wenyewe (0) 
Wanaume kwa wanaume — hili la wanaume kwa wanaume lina taathira mbaya zaidi, kwa hivyo uma huo 
uliadhibiwa kwa adhabu kubwa zaidi kuliko uma wowote ule kwa madhambi yake yoyote yale. 

Na kwa miaka mingi sana madhambi haya yamepiga Goma katika uma wetu huu; na tunayaona haya 
yanayowapata. 

79. Wanayapindua makadiyani maelezo ya Aya waliyoitanya kuwa m ya 80. Hatujui wana itifaki gani na 
wabaya hao wa Qawmu Lut, hata wakawapigania hivyo. Siri yao wanajuijuwa wenyewe. 


302 


JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


(ataposikia vishindo vya kuangamizwa hao wabaya 
asije akarukwa na akili kwa kuona adhabu kaii hiyo). 
Isipokuwa mke wako (mwanamke mbaya huyo 
hatakufuata). Naye utampata msiba utakaowapata 
hao. Hakika miadi yao ni asubuhi. Jee, asubuhi si 
karibu tu? (Basi tuliza moyo wako. Umekwishafika 
wakati wao wa kuangamizwa).” 

82. Basi ilipofika amri yetu, tuliifanya (ardhi 
hiyo iwe juu chini); juu yake kuwa chini yake, na 
tukawateremshia mvua ya changarawe za udongo 
mgumu (wa Motoni uliyokamatana 

83. (Changarawe) zilizotiwa alama kwa Mola 
wako (kila moja kuwa ya mtu fulani). Na (adhabu) 
hii haiko mbali na madhalimu (wengine kama hawa 
watu wa umma huu wanaofanya machafu haya). 

84. Na kwa watu wa Madyan (tulimpeleka) 
ndugu yao, Shuebu. Akasema: “Enyi watu wangu! 
Mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna 
Mungu ila Yeye. Msipunguze kipimo (cha vibaba) 
wala (cha) mizani. Mimi nakuoneni mumo katika 
hali njema (basi msiiharibu kwa kufanya dhulma). 
Nami nakukhofieni adhabu ya siku (kubwa) hiyo 
itakayokuzungukeni. ” 

85. “Na enyi watu wangu! Timizeni kipimo na 
mizani kwa uadilifu wala msiwapunguzie watu vitu 
vyao; wala msieneze uovu katika nchi mkafanya 
uharibifu.” 

86. “(Mali) aliyokubakishieni Mwenyezi 
Mungu (kwa njia ya halali) ndiyo bora kwa ajili 
yenu, ikiwa nyinyi mnaamini. Wala mimi siye mlinzi 
wenu.* 5 

87. Wakasema: “Ewe Shuebu! Sala zako 

(zinakuzuzua sana)! Zinakuamrisha (utuamrishe) 
tuyaache waliyokuwa wakiyaabudu baba zetu, au 
tuache kufanya tupendavyo katika mali zetu? Bila 
shaka wewe ni mwenye akili na mwongofu.” 
(Wanamsifu hivi kwa stihzai na kejeli, siyo kwa 
hakika). 

88. Akasema-. “Enyi watu waiigu! Mnaonaje 
kama ninayo dalili inayotokana na Mola wangu na 
ameniruzuku riziki njema (ya Utume) kutoka kwake 
(nitaacha haya, nishike upotofu wenu)? Wala sipendi 
kukukhalifuni nikafanya yale ninayokukatazeni. 




0 U jjV 


©st; i&c t&t; ta^iVt t& 

otil 


ofiSi l&S'SS’ f Wgi&!»v& 


f 


* d>) {^=3 

%\/U &£ 4,ljt Vii | 


7 it< ■» 7 f < ? v 


80. Anasikiiika kuwa yuko peke yake kaiika hizo nchi za ugeni. Kwao khasa kutikuwa Iraq. Lakini nguzo 
kubwa anayo — Mwenyezi Mungu. Lakini unyonge wa kibinaadamu ulimgubika. 

84-9 5- Anatajwa Nabii Shuebu na watu wake. Walikuwa kaiika hizi nchi za Lubnani (Lebanon) na Shamu. 


303 



JUZUU 12 


HUD (II) 


wamaa min daabba 


Sitaki ila kutengeneza, kiasi ninavyoweza. Na sipati 
kuwezeshwa haya ila na Mwenyezi Mungu 
(Mwenyewe). Kwake ninategemea, na Kwake 
naelekea. ,, 

89. “Na enyi watu wangu! Kukhalifiana nami 
kusikupelekeeni yakakusibuni kama yaliyowasibu 
watu wa Nuhu au watu wa Hudi au watu wa Salehe. 
Na watu wa Luti si mbali nanyi.” (Karibuni hivi 
wameangamizwa; na nchi zao ziko karibu na nyinyi 
pia). 

90. u Na ombeni msamaha kwa Mola wenu (kwa 
yaliyopita), kisha tubuni kwake (sasa kwa kufanya 
mema). Hakika Mola wangu ni Mwenye kurehemu 
na Mwenye kuwapenda (waja Wake)” 

91. Wakasema: “Ewe Shuebu! Hatufahamu 
mengi katika hayo unayoyasema. Na sisi tunakuona 
mdhalilifu kwetu. Lau kuwa si jamaa zako 
tungekupiga mawe, wala wewe si mtu mtukufu 
kwetu! (ila tunachunga hishima ya jamaa zako tu).” 

92. Akasema: “Enyi watu wangu! Watu wangu 
ni watukufu zaidi kwenu kuliko Mwenyezi Mungu? 
(Mimi hamnipi hishima kidogo kwa kuwa Mjumbe 
wa Mungu ila mnanipa kwa ajili ya jamaa zangu!) 
Na mumemfanya Yeye (Mwenyezi Mungu) yuko 
nyuma ya migongo yenu. Hakika Mola wangu 
anayazunguka (kwa kuyajua yote) mnayoyatenda.” 

93. “Na enyi watu wangu! Fanyeni (mtakayo) 
kwa tamkini yenu; (mtakavyo); na mimi pia 
ninafanya (yangu kwa tamkini yangu). Karibuni hivi 
mtajua ni nani itakayemfikia adhabu ifedheheshayo 
na ni nani aliye muongo. Na ngojeeni; mimi pia 
ninangoja pamoja nanyi.” 

94. Na ilipokuja amri yetu, tulimuokoa Shuebu 
na wale walioamini pamoja naye kwa rehema yetu. 
Na wale waliodhulumu ukelfcle (wa adhabu) 
ulinyakuwa roho zao. Wakawa majumbani mwao wame- 
tulia tu (wamekufa) 

95. Kama kwamba hawakuwamo humo. 
Sikilizeni. Wameangamia (watu wa) Madyana kama 
walivyoangamia (kina) Thamudu. 

96. Na hakika tulimpeleka Musa pamoja na 
Aya zetu na hoja zilizo wazi 


u r-m i&FM. & 

©4&1 i$!S 
& tm pasjtejsfc 
5 .!£»#' i' QCSt 

®iy>i 

© JL» 


lj^.1 G! 'lL ''Ct'Jj*?., 
@Q>j 'Yjjj'Ycij&t 


&! SiiJi i Ygi, £2 CjiYtm 

ftssd 

4 <£J Q>£', G&tj Aji mYcz; 


Walikuwa watu wa biashara kubwa kubwa za kwenda mbali kabisa kama tunavyosikia hizo biashara za 
Phoenicians. 

91. Wanafahamu vyema wanavyoambiwa lakini wanajitia pambani kusudi Asilolitaka mtu hujitia uziwi nalo. 
96-99. Miaka mingi kabisa imepita baina ya Nabii Shuebu na Nabii Musa; kwa hivyo si kauli yenye nguvu 


JOZUU 12 


HUD (ll) 


WAMAA MIN DAABBA 


97. Kwa Firauni na wakuu (wa umma) wake. 
Lakini wao walifuata amri ya Firauni, na am'ri ya 
Firauni haikuwa yenye uongofu. 

98. Siku ya Kiama (Firauni) atawatangulia watu 
wake na atawafikisha Motoni. Na ni pabaya palioje 
mahali hapo panapofikiwa (na maasi wa Mwenyezi 
Mungu). 

99. Nao wamefuatishiwa laana katika (dunia) 
hii na siku ya Kiama (pia). Ni mbaya ilioje zawadi 
watakayopewa hiyo mara mbili (laana ya duniani na 
laana ya Akhera). 

100. Hizi ni katika habari za nchi, 
tunakusimulia. Baadhi yake zipo; na (nyengine) 
zimefutwa (hazipo tena). 

101. Nasi hatukuwadhulumu, lakini wao 
wamejidhulumu wenyewe. Na waungu wao 
waliokuwa wakiwaabudu badala ya Mwenyezi 
Mungu hawakuwafaa kitu iiipokuja amri ya Mola 
wako. Na hao (waungu wao) hawakuwazidishia ila 
angamizo (tu). 

102. Na namna hivi ndivyo inavyokuwa kutesa 
kwa Mola wako anapowatesa (watu wa) miji 
wanapokuwa wameacha mwendo walioambiwa. 
Hakika teso lake (Mwenyezi Mungu)Jinaumiza (na) 
kali kabisa. 

103. Kwa yakini katika haya kuna mazingatio 
kwa yule anayeogopa adhabu ya Akhera. Hiyo ndiyo 
siku itakayokusanyiwa watu, na hiyo ndiyo siku 
itakayoshuhudiw^a (na viumbe wote). 

104. Na hatuiakhirishi ila kwa muda 
unaohisabiwa (na Mwenyewe Mwenyezi Mungu; 
utakuja tu). 

103. Wakati itakapokuja (siku hiyo) kiumbe 
chochote hakitasema ila kwa ruhusa Yake(Mwenyezi 
Mungu); basi baadhi yao watakuwa wenye hali 
mbaya (Nao ni wale maasi) na (wengine) wenye hali 
nzuri. (Nao ni wale wema). 

106. Ama wale wenye hali mbaya (kwa sababu 
ya kufanya kwao mabaya), wao watakuwa Motoni, 
humo wawe wanapiga makelele (ya kama milio ya 
punda) na kutoa kwikwi 


& j 0 U&k c^J, 

U-yjuwl 

© I 

S4j!i 


J&Ltyj jcrd) I i$J> 


© Zy&Z* 


©d^-j 






ife mayosemwa kuwa huyo ndiye aliyekuuna naye Madyana. 

toa. Huwapa tnuda mreiu kabisa wazingatie, wakitojaii baada ya hapo ndipo anapowaangamiza. 


305 



JUZUU 12 


HUD n I) 


WAMAA MIN DAABBA 


107. Watakaa humo milele muda wa kudumu 
mbingu (za huko) na ardhi (ya huko), isipokuwa 
apendavyo Mola wako. Hakika Mola wako hufanya 
apendavyo. 

108. Na ama wale wenye hali njema (kwa ajili ya 
wema wao), watakuwa peponi; watakaa humo milele 
muda wa kudumu mbingu na ardhi, isipokuwa 
apendavyo Mola wako. Ni atiya (zawadi) 
isiyokwisha. 

109. Basi usiwe na shaka juu va wanayoyaabudu 
hao (kuwa si waungu hao). Hawaabudu ila kama 
walivyoabudu wazee wao zamani. Na bila shaka Sisi 
tutawapa sehemu yao (ya adhabu) kamili bila ya 
kupunguzwa. 


©«SitfCia 

2st£>-&b 1 4 - tsf; 


110. Na kwa yakini tulimpa Musa Kitabu; 
(lakini) zikatiwa khitilafu ndani yake (na hao wafuasi 
wake kwa uzushi wao). Na kama si neno 
lililo t a ngulia kutoka kwa Mola wako (kuwa 
hawaangamizi sasa), bila shaka ingalihukumiwa 
baina yao. Na hakika wao wamo katika shaka juu 
yake inayowahangaisha (inayowakereketa kwa kuona 
itafuatwa hii dini ya Kiislamu, itangaye). 

111. Na hakika Mola wako atawapa hao wote 
malipo ya vitendo vyao sawa sawa. Bila shaka Yeye 
anazo khabari za (yote) wanayoyatenda. 


Us&S 0$ k-ii^iiSSS 
&& 




11 2. Basi (ewe Mtume)! Endelea na uwongofu 
kama uJivyoamrishwa; (wewe) na wale wanaoelekea 
(kwa Mungu) pamoja nawe; wala msiruke mipaka 
Hakika yeye anayaona yote mnayoyatenda. 


' 


107. Hapa katika tamko hili “Isipokuwa apendavyo Mola wako. Hakika Mola wako hufanya apendavyo” 

ndipo walipochukua Sushhadi ulamaa wengine (wasiokuwa Sunni na Shia na Ibadhi) kuwa hata makafiri mwisho 
wake watasamehewa watolewe Motoni watiwe Peponi. , 

Ama kwa Kisunni maasi tu (si makaflri) ndio mwisho wao watasamehewa watolewe Motoni watiwe Pepont. 

108. Hiyo kauli waliyoitaja katika maelezo ya hii Aya waliyoifanya kuwa ni ya 109 siyo kauli inayofuatwa na 
Suni wala Muutazila wala Ibadhi wala Shia. Hiyo ni kauli inayoambiwa kuwa imesemwa na baadhi chache kabisa 
ya Masahaba na baadhi chache ya Matabiina. Na imesemwa katika Hashiyaiul Jamal juu ya Jalaleni kuwa kauli hii 
kaitia nguvu Imam Ibn Taymiyya na Imam Ibnul Qayyim na wengineo. Wala hakuna kabisa katika Sahihul 
Bukhary kuwa makaflri watatoka Motoni baadaye. Waongo. kabisa. Hamuna humo maneno hayo. Wanasema 
uwongo tu basi. Hapana Aya inayofahamisha kidogo hivi illa hii na aya 128 ya Suratul An-am. /Na katika Qurani 
ndiyo vivyo hivyo. Wanasema uwongo walivyosema: “Katika Qurani mna Aya zinazoonyespa wazi ya kuwa 
Jahanamu ni kitu cha kupita . . 

Na katika hii habari ya watu wa Peponi ilipoambiwa “Ni atiya (zawadi) isiyokwisha” imefahatnika kuwa Pepo 
ni ya UMILELE: wala Umilele huo hauchoshi. Eee Umilele wa hapa — usiokuwa r.a raha tupu — nao hauchoshi, 
seuze huo usiokuwa na la kuudhi hata moja ila ya kupendwa tu, na kila siku mengine mengine, na kila moja 
linamshinda mwenziwe kwa uzuri na kupendeza na kushawikisha. 

I tz. Hapana jambo kubwa zaidi kama ku'.engenea kama alivyosema Mwenyezi Mungu — itatengenea dunia 


306 


/ 



JUZUU 12 


HUD (11) 


WAMAA MIN DAABBA 


ii 3. Wala msiwategemee (mkawa pamoja nao) 
wale- wanaodhulumu (nafsi zao kwa raaasi); usije 
ukakuguseni Moto. Na hamtakuwa na mlinzi rabele 
ya Mwenyezi Munguj kisha nyinyi hamtasaidiwa (na 
yoyoie huko). 

11 4. Na simamisha Sala katika ncha mbili za 
mchana (nayo ni Adhuhuri na Laasiri) na nyakati za 
usiku zilizo karibu na mchana. (Nayo ni Magharibi 
na Isha — ziko karibu na mwisho wa mchana; na 
Alifajiri iko karibu na mwanzo wa mchana). Hakika 
mema huondoa maovu. Huu ni ukumbusho kwa 
wanaokumbuka. (Haya ni mawaidha kwa 
wanaokubali kuwaidhika). 

11 5. Na subiri, kwani Mwenyezi Mungu 
hapotezi ujira wa wanaofanya mema. 

116. Basi mbona hawakuwamo katika watu wa 
mbele kabla yenu watu wenye (mabaki ya) akili, 
wenye kukataza uharibifu katika nchi? Isipokuwa 
wachache tu miongoni mwao ambao ndio tuliowaokoa. 
Na wale waliodhulumu (nafsi zao) walifuata 
waliyostareheshewa. (Nayo ni maasi), na wakawa 
waovu. 

1 1 7. Na Mola wako si wa kuziangamiza nchi kwa 
dhuluma tu na hali watu wake ni watenda mema. 
(Hafanyi hivi Mwenyezi Mungu). 


©ts-^34 


*at icjfivt istf 

ffetsir ip, 
iii 

©s^iAtsur 


11 8. Na kama Mola wako angalipenda, 
angaliwafanya watu wote kuwa umati mmoja. 
(Angaliwafanya wote kufuata kitu kimoja. Lakini 
amewapa akili na nguvu ya kutumia akili zao hizo 
watakavyo, ikiwa kwa wema au kwa ubaya). Kwa 
hivyo wataendelea tu kuhitalifiana 

11 9. Isipokuwa wale ambao Mola wako 
amewarehemu; na kwa (rehema) hiyo Mungu 
amewaumba (ila wenyewe tu hao- wengine 






HS'j 


na Akhera. Amri hii tunapewa siye. Mwenyewe Mtume katengenea sawa sawa. 

1 13. Tumctaja kwa urefu katika Aya ya 85 ya Suraiun Nisaa wema wa kusaidia kufanyika mema na ubaya 
wa kusaidia kufanyika mabaya. 

1 14. Kwa huku kusali Sala tano daima Mwenyezi Mungu atamfutia mtu baadhi ya dhambi zake nyingi zilizo 
baina yake yeye na Mwenyezi Mungu. Na tujitahidi kusali kama tulivyoamrishwa na kufanya mengine yote vile 
vile kama tulivyoamrishwa na tujiepushe na hayo mabaya pia — makubwa na madogo. 

116. Wanalaumiwa sana sana wanavyuoni walioacha kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na inaonyesha 
kuwa hawakupata salama; bali waliangamizwa wanavyuont hao kama waliovyoangamizwa hao waliokuwa 
wakiyafanya mabaya hayo, kwani yote haya ni mabaya. Na jaza ya mabaya ni kupaia mabaya. 

118-119. Mwenyezi Mungu amemuumba binaadamau ili amfanyie mtihani — amtie Peponi akipasi 
(akifuzu), na amtie Motoni akifeli; kwa hivi akampa utambuzi wa kujua Baya na knjua Jema, na akampa uweza 
(power) wa kuchagua kufanya atakalo. Hakutiwa masilisili ya kufanya mabaya wala minyororo ya kufanya mema; 
ili alipwe natija ya mtihani wake kwa haki. 


307 


JUZUU 12 


HUD (II) 


WAMAA MIN DAABBA 


wamekhitari mabaya). Na litatimia neno la Mola ^ 

wako (la kuwa): “Kweli kweli nitaijaza Jahanamu ' v ^ ' 

kwa majini na binaadamu wote (walio wabaya)” ©(3*^^' 0?u)lS 


120. Na tunakusimulia zote katika khabari za 
Mitume ambazo kwa hizo tunauthubutisha moyo 
wako. Na katika haya imekujia haki na mauidha na 
ukumbusho kwa wale wanaoamini. 

12 1. Na waambie wale wasioamini: “Fanyeni 
(muyatakayo) kwa tamkini yenu, nasi pia tunafanya 
(tutakavyo kwa tamkini yetu. Hakuna 
anayelazimishwa kufuata Uislamu kwa nguvu) 




122. Na ngojeni, na sisi tunangojea.” 




123. Na ni vya Mwenyezi Mungu tu vyote 
vilivyoftchikana katika ardhi na mbingu (na vilivyo 
dhahiri)} na mambo yote yatarejezwa kwake. Basi 
muabudu yeye na kumtegemea. Na Mola wako 
haghaftliki na yale mnayoyatenda. 







u 


& 


Miongoni mwa Aya hizo zinazoonyesha haya ni Aya 7, 8, 9 na 10 za Suraiush Shams na Aya ya 12 ya Suratul 
Layl na Aya ya 2 na ya 3 za SuratuJ Dahr, na kama hizo nyingi. 

1 20. Kusikia yaliyowapata wengine na natija nzuri iliyopatikana kunashajiisha moyo, ndiyo maana Mwenyezi 
Mungu akakithirisha kutaja visa vya wema na vya wabaya, tusione kuwa sisi tumeonewa. 



JUZUU 12 WAMAA MIN DAABBA 



Im Aya III 


SURAT YUSUF 

(Imeteremka Makka) 


Ina Makara 12 


Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwenye 
kuneemesha neema kubwa kubwa na Mwenye 
kuneemesha neema ndogo ndogo. 

l. Aiif Lam Raa. Hizi ni Aya za kitabu 
kinachobainisha (kila linalohitajiwa). 





2. Hakika Sisi tumeiteremsha Qurani kwa 
Kiarabu ili mupate kufahamu. 

3. Sisi tunakusimiilia simulizi nzuri kwa 
kukufunuiia Qurani hii. Na hakika ulikuwa kabla ya 
haya ni miongoni mwa wasio na khabari (hizi). 


<2ufi 


4. (Kumbusha) Yusufu alipomwambia baba 
yake: “Ewe babaangu! Hakika nimeona (katika 
ndoto) nyota kumi na moja na jua na mwezi. 
Nimeviona (vyote hivi) vikinisuiudia.” 

5. Akasema (babaake): “Ewe mwanangu! 
Usiwasimulie ndoto yako (hii) nduguzo wasije 
wakakufanyia vitimbi (kwa ajili ya . husuda 
itakayowapanda). Hakika Shetani kwa mwanaadamu 
m adui aliye dhahiri (atawatia uchungu tu).” 

6. “Namna hivi Mola wako atakuchagua na 
kukufundisha hakika ya mambo. Na atatimiza 
neema zake juu yako na juu ya kizazi cha Yaaqubu, 
(hao nduguzo na kizazi chao) kama alivyoitimiza 
zamani juu ya baba zako, Ibrahimu na Is-haqa. Bila 
shaka Mola wako ni Mjuzi na Mwenye hikima.” 

7. Kwa yakini katika (kisa cha) Yusufu na 
ndugu zake yako mazingatio mengi kwa wanaouliza 
(mambo wapate kujua). 










-6 


tji&tj? 

4« a&afiitsstcrcsiajiae 

ijfs&ot 4 


2 Kaiika hii Aya waliyoifanya kuwa ni ya 3 wamepindua tafsiri inayokubaliwa na wote; ya tamko hili 
Arabiyyan, yaani iliyoshuka kwa lugha ya Kiarabu. Wala hawapati mfasiri mmoja aliyeikataa tafsiri hii, tsipokuwa 
wao; khalafu wanasingizia kamus la Lane na Aqrabul Mawarid. Na uwongo; hakusenia huyo Lane wala mwenye 
Aqrab kuwa Arabiyyan iliyomo katika Aya hizi Qur-anan Arabiyya maana yake ni hizo mbili walizozitaja wao. 

4. Unaonyeshwa hapa mwisho wa wema unavyokuwa na mwisho wa ubaya unavyomalizikia. 

5. Mtu asiwe akisimulia tu bila haja — kila neema zake, kwani kila mwenye neema huhusudiwa na kutakiwa 
kudhuriwa. 


309 





JUZUU 12 


YUSUF (12)* 


WAMAA MIN'DAABBA 


8. (Kumbuka) waliposema (ndugu zake): 
“Hakika Yusufu na nduguye (yule aliye baba mmoja 
na mama mmoja naye) wanapendwa zaidi na baba 
yetu kuliko sisi, hali sisi (watoto wa mama wengine) 
ni kundi lenye nguvu, (na wao peke yao tu). Hakika 
baba yetu yumo katika upotofu (upotevu) ulio 
dhahiri, (hajui wenye nafuu naye na wasiokuwa na 
nafuu naye).” 

9. “Muueni Yusufu au mtupeni nchi (za 
mbali) ili uso wa baba yenu ukuelekeeni (kwa kuwa 
wakati huo atakuwa hayuko huyo kipenzi chake); na 
baada ya haya mtakuwa watu wema (mtatubia kwa 
Mungu).” 

10. Akasema msemaji katika wao: “Msimuue 
Yusufu, lakini mtupeni (mumueke) katika (jiwe la) 
ndani ya kisima kirefu, watamuokota baadhi ya 
wasafiri, kama nyinyi mna sharti ya kufanya kitu 
(cha kumbaidisha na baba yake)” 

11. (Baada ya kuwafikiana kwa shauri hii 
walikwenda kwa baba yao) Wakasema: “Ewe baba 
yetu Mbona hutuamini juu ya Yusufu; hakika sisi ni 
wenye kumtakia wema?” 

12. “Mpeleke kesho pamoja nasi 

(machungani); atakula kwa furaha na kucheza; na 
bila shaka sisi tutamlinda.” 






BU 3L &$ 'J ctfG 


S7j t< ( * 


©Ujlaajf 


13. (Baba yao) akasema: “Kwa hakika 

linanihuzunisha (mimi jambo hili la) nyinyi kwenda 
naye huko na ninaogopa (asije) mbwa mwitu akamla 
hali nyipyi mumeghafilika naye, (katika kazi zenu za 
uchungaji na nyinginezo).” 

14. Wakasema: “Ikiwa mbwa mwitu atamla, 
na hali sisi ni kundi lenye nguvu kabisa, bila shaka 
tutakuwa wenye kukhasirika (tusiokuwa na maana).” 


©t)>Uc. f <& j 





15. Basi walipomchukua na wakakubaliana 
kumtia katika shimo la kisima kirefu, (walifanya 
hivyo). Na tukampa wahyi (Yusufu kwa kumtia 
Uhamu katika moyo wake kuwa) “Utawaambia 
(baadaye) jambo lao hili (wanalokufanyia leo);” na 
hali wao (ndugu zake) hawatambui (kuwa 
anafunuliwa mambo hapo kisimani). 

16. Wakaja kwa baba yao usiku wakilia. 


pi «ik ^ 



9 . Tamaa mbaya kabisa hiyo kusema ‘Hebu nifanye maasi, khalafu nitatubia.’ Maasi yakutokee tu hivi pasi na 
mwenyewe kuyatafuta, hapo ndipo Mwenyezi Mungu atakupokea bila ya shaka; utakapotubia kwake kwa maasi 
hayo; siyo kupanga tangu mwanzo kuwa ‘Nitafenya hivi na hivi . . . kisha nitatubia.’ 


310 




JUZUU 12 


YUSUF ( 12 ) 


WAMAA MIN DAABBA 


17. Wakasema: “Ewe baba yetu! Hakika 
tulikwenda kushindana mbio na tukamuacha Yusufu 
penye vyombo vyetu, basi mbwa mwitu akamlaj 
lakini (wewe) hutatuamini (kwa haya 
tunayokwambia) ingawa tunasema kweli.’ 5 

18. Na wakaleta juu ya kanzu yake damu ya 

uwongo. (Baba yao) akasema: (alipoiona ile kanzu 
haikuchanika — walisahau kuichanachana): “Bali 

nafsi zenu zimekuzainishieni jambo (kumfanyia 
mwenzenu. Basi mumekwisha kufanya. Mumemuua 
kusudi) Basi (langu mimi ni) subira njemaj na 
Mwenyezi Mungu ndiye aombwaye msaada kwa 
haya mnayoyasema.’ > 

19. Ukafika msafara (karibu na pale kisimani) 
wakamtuma mteka maji wao, naye akatumbukiza 
ndoo yake (Kupanda ndoo iJe akamwona mtoto) 
alisema: “Ee, furaha njema! Huyu hapa kijana 
mwanamume. ,, Nao (yeye na wenziwe waliokuwa 
kisimani hapo) wakamficha (kwa wale wasaftri 
wenzao wakasema kuwa kijana huyo) ni bidhaa 
(waliyonunua). Na Mwenyezi Mungu akijua 
waliyokuwa wakiyafanya. (Wakenda naye Misri). 

20. Na wakamuuza kwa thamani pungufu kwa 
pesa (kidogo tu hivi) za kuhisabika, na hawakuwa na 
haja naye (ya kumueka, wakiogopa wasitokee jamaa 
zake kuja kumtafuta huko). 

21. Na yule aliyemnunua huko Misri 
alimwambia mke wake: “Mtengenezee makazi ya 
hishima (mtumwa) huyuj hwenda akatufaa au 
tukampanga kuwa mtoto.” Na kama hivyo 
tulimmakinisha (tutimkalisha) Yusufu katika nchi (ya 
Misri) kwa raha ili kumfundisha hakika ya (kila) 
maneno. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye 
kushinda juu ya jambo lake (alitakalo; lazima liwe); 
lakini watu wengi hawajui. 

22. Na (Yusufu) atipobaleghe tutimpa hukumu 
na ilimu. Na kama hivi tunawalipa wanaotenda 
mema. 


diJd SjSt&tsJg 








19-20. Unaona kuuzana kulikuwako zaidi ya miaka 4000 kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo 
Nabii Muhammad; khalafu wakausingizia Uislamu kuwa ndio uliokuja na kuuza watu. 

21-22. Inaonyeshwa namna gani wema unavyozaa wema. 

24. Usimlipe uovu anaye — au aliyekufanyia — wema. Anayekufanyia huo uovu, na wewe usimfanyie, seuze 
asiyekufanyia, seuze anayekufanyia mema. Lakini kuna watu — ati wanajita Wana wa Adamu nao — . ambao 
wanawafanyia uovu wanaowafanyia wema. Hao wanyama wamewashinda. Huwezi kulipa mema hutulii tu? 
Uoalipa uovu. Hao ni majoka tu, na Mwenyezi Mungu atawasalitishia Inshallah mashaka. 



JUZUU 12 


YUSUF (12) 


WAMAA MtN DAABpA 


23. Na (yule mwanamke) ambaye nyumbani 
mwake (Yusufu) alikuwamo, akamtamani' (Yusufu) 
kinyume cha radhi yake (yeye Yusufu); na akafunga 
milango, na akamwambia, “Njoo.” (Yusufu) 
akasema: “Najikinga kwa Mwenyezi Mungu (na 
kufanya maasi). Hakika yeye (mumeo) ni bwana 
wangu, ametengeneza makazi yangu hapa vizuri 
(nyumbani mwake, sitamfanyia dhulma hii). Hakika 
madhalimu hawatengenekewi.” 

24. Na (mwanamke huyo) akamkazia nia (ya 
kutaka kumdhuru vile alivyomkataa) na (Yusufu) 
akamkazia nia (ya kumpiga; akitaka kumpiga). 
Kama (Yusufu) asingaliona dalili za (kufahamishwa 
na) Mola wake (kuwa kumpiga huyo mwanamke si 
uzuri, angelimpiga naye, bali alikimbia tu). 
Tumefanya namna hivi ili tumwepushie kila jambo la 
ubaya na la uovu (kama huko kuzini). Hakika yeye 
alikuwa katika waja wetu waliosafishwa. 

25. Na (wote wawili) wakakimbilia mlangoni 
(Yusufu ili akimbie), na mwanamke huyo akairarua 
kanzu yake kwa nyuma. Na wakamkuta mume wake 
mlangoni; mwanamke akasema (kumwambia 
mumewe katika kutia chonza za uwongo) “Hakuna 
malipo ya mwenye kutaka kufanya ubaya na mkeo 
isipokuwa kufungwa gerezani au kupewa adhabu 
inayoumiza.” (Anamsingizia uwongo Nabii Yusufu 
kuwa anamtaka). 

26. (Yusufu) akasema: “Huyu (mwanamke) 
ndiye aliyemtaka bila mimi kumtaka.” Na shahidi 
aliyekuwa katika jamaa za huyu (mwanamke) akatoa 
ushahidi (akasema): “Ikiwa kanzu yake imechanwa 
mbele basi (mwanamke huyu) amesema kweli, naye 
(Yusufu) yu katika waongo.” 

27. “Na kama kanzu yake imechanwa nyuma, 
basi (mwanamke huyu) amesema uwongo, naye 
(Yusufu) yu katika wakweli.” 




Z/tii VtpS'H&i ttff/ 




s ©&#'c^ 






Na mambo ya kukaa mwanamume na mwanamke peke yao yamekatazwa kabisa katika Sharia kwani lazima 
yataleta mabaya. Wala usiseme “huyu shemeji yangu” — "ndugu wa mke wangu” au “shemeji yangu” “mke 
wa ndugu yangu.” Wote hao khatari kwako na kwao na walio kama hao. Faragha kitu kibaya kabisa. 

21 - 27 . Wajibu kwa mtu kukitakasa cheo chake kama ilivyo wajibu kuitakasa dini yake na kila chengine 
chake. 

Hapa aliposingiziwa uwongo huo na bibi huyo, hakunyamaza; alibainisha lipi lililokuwa la kweli, bila ya 
kumonea haya huyo mwanamke aliyeondoa haya, akazidi kuazimia kufanya yaliyo mabaya. 

Wala si iazima huyu ‘Shahidi’ kuwa alikuwa mtoto mdogo. Hapana shaka kuwa hiyo ni dalili madhubuti, 
akiisema mtoto mdogo au mtu mzima. 


312 


JUZUU 12 


YUSUF (12) 


WAMAA MIN DAABBA 


28. Basi (mumewe) alipoona kanzu yake 
imechanwa kwa nyuma (alijua kuwa Yusufu ndiye 
aliyekuwa akitaka’kukamatwa kwa nguvu) akasema; 
“Hakika hii ni katika hila zenu wanawake; bila 
shaka hila zenu ni kubwa. (Wewe ndiye uliyeazimia 
mabaya, unakwenda kumsingizia yeye!)” 

29. “Yusufu! Yaachilie mbali haya 
(usiyasimulie nje). Na wewe (mwanamke) omba 
msamaha kwa dhambi zako. Hakika wewe ni katika 
wanaofanya makosa.” 

30. Na wanawake wa mji ule (wakapata habari 
hii) wakawa wanasema: “Mkewe waziri anamtamani 
mtumishi wake pasi na kutamaniwa naye. Hakika 
amemuathiri kwa mapenzi. Bila shaka sisi 
tunamuona (mke wa waziri) yumo katika upotofu 
(upotevu) ulio dhahiri.” 

31. Basi (mkewe waziri) aliposikia msemo wao 

huu aliwaita (waje wauone uzuri wa Yusufu wajue 
kuwa mwenye kurukwa na akili kwa kumpenda 
Yusufu hana lawama) na akawafanyia karamu na 
akampa kila mmoja katika wao kisu na akamwambia 
(Yusufu), “Tokeza mbele yao.” Basi walipomuona 
waliona ni kitu kikubwa kabisa na wakakata mikono 
yao (kwa vile visu, na wenyewe hawana habari kwa 
kuwa wameshughulika kumtazama tu huyo Yusufu) 
na wakasema: “Hasha lillahi! Huyu si 

mwanaadamu; hakuwa huyu ila ni Malaika 
mtukufu.” 

32. (Mkewe waziri) akasema: “Huyu ndiye 
mliyenilaumia; na hakika nilimtamani kinyume cha 
nafsi yake, lakini akajilinda. Na kama hatafanya 
ninalomuamrisha, bila shaka (nitamfanyia kila 
vitimbi mpaka) atafungwa gerezani na atakuwa 
miongoni mwa madhaiili (badala ya hii hishima 
anayoipata. Kisha wakaingia na wale wanawake nao 
kuwapeleka wajumbe kumtaka).” 

33. (Yusufu akasema: “Ee Mola wangu! 

Nastahabu zaidi gereza kuliko haya wanayoniitia; na 
usiponiondolea hila zao nitawaelekea na nitakuwa 
miongoni mwa wajinga (wafanyao maasi).” 

34. Basi Mola wake akapokea maombi (dua) 
yake na akamwondoiea hila zao. BiJa shaka Yeye 
ndiye anayesikia na ndiye anayejua. 


' &m\ 


« && <sJS 





32 Tulitaja mbele kuwa kwa tamko la Malakun Karym wamekusudia wale wanawake kupiga mfano wa Sura 
nzuri, si Utakatifu. Nao Makadiyani wanajua, lakini wanapindua tu. 

33. Wale wanawake baada ya kumuona Nabii Yusufu siku ile, walipandwa na mapenzi makubwa nao; ikawa 
wanampelekea mfululizo wajumbe na mabarua; akaona awe jela asalimike na wajumbe wao na barua zao na 
mengine yao. Kheri nusu ya shari kuliko shari kamili. 


313 


23 


JUZUU 12 


YUSUF (12) 


WAMAA MIN DAABBA 


35. Kisha ikawadhihirikia (yule waziri na watu 
wake) baada ya kuona alama (zote za usafi wa Nabii 
Yusufu; iliwadhihirikia kuwa shauri bora la 
kumwondolea matusi yule mke wa waziri) ni kuwa 
wamfunge (yule Yusufu) kwa muda kidogo. 

36. Na wakaingia pamoja naye gerezani vijana 

wawili. Mmoja wao akasema: (kumwambia Nabii 
Yusufu): “Hakika nimejiona (katika ndoto) 

nakamua ulevi.” Na mwingine akasema: “Hakika 
nimejiona (katika ndoto) nabeba mikate juu ya 
kichwa changu ambayo ndege wanaila. Tuambie 
tafsiri yake; kwa yakini sisi tunakuona wewe ni 
miongoni mwa watu wazuri.” 

37. (Yusufu) akasema: (Kwa Utume niliopewa 
Mimi naweza kukufasirieni ndoto zenu hizo na 
mambo mengine yaliyofichikana). “Hakitakujieni 
chakuia cho chote mtakachopewa ila nitakwambieni 
tafsiri yake kabla hakijakujieni. (Mkitaka 
nitakufanyieni hivi mjue kuwa mimi Mtume). Hili ni 
katika yale aliyonifundisha Mola wangu. Hakika 
mimi sifuati mila ya watu wasiomuamini Mwenyezi 
Mungu, na wakawa hawaiamini Akhera.” 

38. “Mimi nimefuata mila ya baba zangu, 
Ibrahimu na Is-haqa na Yaaqubu. Hatuna haki ya 
kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. 
(Kujua) hivi ni katika fadhila za Mwenyezi Mungu 
zilizo juu yetu na juu ya watu (wengine); lakini watu 
wengi hawashukuru.” 

39. “Enyi wafungwa wenzangu wawiJi! Je! 
Waungu wengi wanaofarikiana ndio bora 
(kuabudiwa) au Mwenyezi Mungu Mmoja Mwenye 
nguvu (juu ya kila kitu?)” 

40. “Hamuabudu badala yake (Mwenyezi 
Mungu) ila majina (matupu) mliyoyapanga nyinyi 
wenyewe na baba zenu (mkayeta hayo masanamu). 
Mwenyezi Mungu hakuteremsha dalili kwa hayo. 
Haikuwa hukumu ila hii ya Mwenyezi Mungu tu; 
ameamrisha msimuabudu yoyote isipokuwa Yeye tu. 


bw* | 

Jfi 

3fcts,tt$M3gjis stj? 


cvtSt $ s ttlj* djj t 

sai*9t 


iki ojoJiiC» 


35. Yule waziri aliyemnunua Nabti Yusufu, mkewe akataka kufanya ubaya ule; alipoona linazidi kuwa baya 
jina la mkewe na kujaa ndimtni mwa watu, aliona bora amfunge huyo Nabii Yusufu, ionekane kwa watu kuwa 
huyu ndiye aliyekuwa mbaya — si mkewe. Anataka kubabaisha kusudi. 

36. Alipata Utume huko Jela akawa anawaambia watu mazuri na kuwafanyia mazuri. Kulikuwa na majeshi ya 
watu huko jela; wakapelekewa huyu Nabii Yusufu. Baadhi ya miujiza yake ilikuwa kutambua siri. 

39-40. Anawabainishia baadhi ya Tawhidi ya Mwenyezi Mungu. Mtu huchukua fursa ya kufundisha popote 
pale anapopatia wasaa. Usitupe fursa ukiipata, usije ukajuta 


314 



JUZUU 12 


YUSUF (12) 


WAMAA MIN DAABBA 


Hiyo ndiyo dini iliyonyoka, lakini watu wengi 
hawajui; (kama nyinyi hivi Mnaabudu masanamu, 
jua, wafalme wenu na kama haya. Sivyo hivi). 

41. “Enyi wafungwa wenzangu wawili! Mmoja 
katika nyinyi (atarejezwa kazini kwake) 
akamnyweshe bwana wake ulevi (kama alivyokuwa 
akifanya zamani). Na ama yule mwingine atauawa 
kwa kusulubiwa, na ndege watamla kichwa chake. 
Limekwishakatwa (huko kwa Firauni) hili jambo 
mlilokuwa mkiuliza.” 

42. Na (Yusufu) akamwambia yule aliyejua ya 
kwamba ataokoka katika wale wawili. “Unikumbuke 
mbele ya bwana wako (Firauni; umwambie kuwa 
nimeonewa nimefungwa bure). ,J Lakini Shetani 
alimsahaulisha kumkumbusha bwana wake. Kwa 
hivyo akakaa gerezani (Nabii Yusufu) baadhi ya 
miaka (baada ya hapa). 

43. Na (siku moja) mfalme (Firauni aliota) 
akasema (kuwaambia mawaziri wake). “Hakika 
mimi nimeona (ndotoni) ng’ombe saba wanene 
wanaliwa na ng’ombe saba ving’onda. Na nimeona 
mashuke saba mabichi na mengine yaliyokauka. 
Enyi wakubwa! Niotoleeni ndoto yangu ikiwa nyinyi 
mnaweza kufasiri ndoto (kuotoa).” 

44. Wakasema: “Ni ndoto zilizoparanganyika 
(hizo; si ndoto safi) wala sisi hatujui tafsiri ya ndoto 
hizi (zisizokuwa safi).” 

45. Hapo akasema yule aliyeokoka katika wale 
(wafungwa) wawili, na akakumbuka (sasa maagizo 
ya Nabii Yusufu) baada ya muda (mrefu akasema): 
“Mimi nitakwambieni tafsiri yake. Basi nitumeni 
(nende nikakutafutieni tafsiri yake).” 

46. (Akenda gerezani akamtaka msamaha Nabii 
Yusufu kwa kuie kusahau kwake na akamwambia): 
“Yusufu! Ewe mkweli! Tueleze hakika ya ng’ombe 
saba wanene kuliwa na ng’ombe saba dhaifu. Na 
mashuke saba mabichi na mengine yaliyokauka, ili 
nirejee kwa watu wapate kujua.” 








§ 


® Wjtwjtj 






41 . Anawaagulia ndoto yao. Huyo atauawa kwa sababu alikitia sumu chakula cha mfalme kwa kutumwa na 
maadui zake. Ama makosa ya yule wa pili ni kuwa alikawia kumpa habari hii yule mfalme. 

Wizt wa fadhila wa binaadamu umeanza zamani. Alipuza ule wasia wa raftkt yake ya kuwa amtaje kwa mfalme 
amwambie kuwa kuna Kijana mzuri amefungwa bure. Hata hili — alipopata huria yake — hakuweza 
kulikumbuka. 

44 . Ilivyowashinda tafsiri yake ndiyo wanajidai kuwa si ndoto iliyosaftka hiyo — haifahamishi kitu. 


315 



JUZUU 12/13 


YUSUFU (12) 


WAMAA MIN DAABBA 


47. Akasema: "Mtalima myaka saba mfululizo 
kwa juhudi (yaani limeni miaka saba kwa juhudi 
kwani itaingia njaa kubwa baada ya myaka saba). Na 
mtakavyovivuna viacheni katika mashuke yake, 
isipokuwa kidogo mnavyokula (ili hivyo 
mnavyoviacha mule katika myaka ya njaa 
itakayokuja).” 

48. “Kisha itakuja baadaye myaka saba ya 
shida itakayokula vile mlivyoipa, (yaani watu 
watakula ile akiba miiyoiweka) isipokuwa kidogo 
mtakachohifadhi (kwa ajili ya kupandia).” 

49. “Kisha baada ya haya utakuja mwaka 
ambao katika mwaka huo watu watasaidiwa na 
(Mwenyezi Mungu)j na katika huo watakamua (vya 
kukamua).” 

50. Na mfalme (alipopelekewa khabari hii) 
alisema: “Mleteni kwangu.” Basi mjumbe (wa 
mfalme) alipomjia (Yusufu, alisema Yusufu) “Rudi 
kwa bwana wako ukamuulize khabari ya wanawake 
wale waliokata mikono yaoj bila shaka Mola wangu 
anazijua sana hila zao (lakini nataka mfalme ajue 
usafi wangu ili anitakasie nia, asiniogope). ” 

51. (Mfalme akawakusanya wale wanawake na 
akasema): “Nini jambo lenu hlikuwa mlipomtamani 
Yusufu kinyumc cha matamanio yake?” Wakasema: 
“Hasha lillahi! Sisi hatukujua ubaya wowote kwake 
(Tumejitahidi afanye mabaya na sisi, hakukubali 
kufanya).” Mkewe waziri (naye) akasema: “Sasa 
haki imedhihirika, mimi ndiye niliyemtamani 
kinyume cha nafsi yake, na bila shaka yeye yu 
miongoni mwa wakweli (kabisa).” 

52. (Na Yusufu akasema): “Hayo (ya kutaka 
waulizwe hivi) ni kwa sababu (waziri) ajue ya 
kwamba mimi sikumfanyia khiyana nyuma yake; na 
ya kwamba Mwenyezi Mungu 'hazijaalii hila za 
makhaini kufanikiwa.” 

53. Nami sijitakasi nafsi yangu; kwa hakika 
(kila) nafsi ni yenye kuamrisha sana maovu, 
isipokuwa ile ambayo Mola wangu ameirehemu. 
Hakika Mola wangu ni Mwingi wa kusamehe (na) 
Mwingi wa kurehemu. 




vyl 




a 




47, Hakumkasirikia akamwambia sikwambii usije ukapata ukubwa usiostahiki. 

53. Ingawa inapasa mtu kukitakasa cheo chake lakini haipendezi kujisifu. Basi ndiyo hapa anabainisha kuwa 
haya aliyoyataka kwa mfalme ni kwa ajili ya kujttakasa asionekane kuwa mbaya na mwizi wa fadhila, sio kwa ajili 
ya kutaka kujionesha. Tarumbeta la kuiipigia mtu mwenyewe halipendezi. 

Na kule kujisifu kwake Nabii Yusufu katika Aya ya 55 ni kwa ajili ya dharura. Kwa ajili apewe yeye kazi ya 


316 



